

Mánaðarrit til stuðnings lcirkju og kristindómi íslendinga : 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


MTSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


13. árg. WINNIPEG, OKTÓBER 1893. Nr. 8. 


Sálmr 

eftir sóra valdemak dkieji, út af Lúk. 7,[36. —50. 
(Lag : Hjartkæri Jesú, af hjarta eg íirái.) 

1. Minnist eg þess nú, er meistarinn forðum 
mildr og blíðr í heimboði var : 

Bersyndug kona þar kemr að borðum, 
krýpr að fútum síns meistara þar ; 
tárunum skínandi laugað þá lætr, 
lokkunum hrynjandi strýkr hún þá, 
kossunum brennandi kyssir hún fætr, 
kryddsmyrslum ilmandi rýðr þar á. 

2. Sjá þú nú slculd þína, syndugr maðr; 
svo breytti konan, en hvað gjörir þú ? 
Veraldar tálstigu gengr þú glaðr, 
gefr ei mikið um drottin þinn nú. 

Ilvar eru tárin, af hvörmum sem renna ? 
hvar eru lokkarnir þerrandi tár ? 
hvar eru kossarni’r, heitir sem brenna ? 
hvar eru smyrslin þín, grœðandi sár ? 

S. Sjá þú nú skuld þína, sála mín eigin; 








—114— 


sek ertu líka, þótt miðr sé bert; 
liér þótt þú gangir ei glœpanna veginn, 
guðs þó í augum þú bersyndug ert. 

Mikið þú syndgað og margsinnis hefr, 
mikil er sekt þín, ef rétt er að gáð; 
miklar þér skuldir upp meistarinn gefr, 
mikið því elska þú skyldir hans náð. 

4. Drottinn þér svalar á lifandi lindum; 
lát hann í staðinn fá iðrunartár. 

Drottinn þig laugar af löstum og syndum; 
lát hann og afþerra tárvotar brár. 

Drottinn á vistum þig dýrðlegum fœðir; 
drag þú ei lengr að mynnast við hann. 
Drottinn þig viðsmjöri gleðinnar gœðir; 
göfga þú, prísa þú meistara þann. 


Bandalagsfundrinn, 

sem í fyrra á kirkjuþingi var ályktað að haldinn yrði í sam- 
bandi við kirkjuþing þessa árs, var eins og áðr er um getið boð- 
aðr af séra Jónasi A. Sigurðssyni í nafni þingnefndarinnar, sem 
síðastliðið ár hafði haft bandalagsmáliö með höndum, og hald- 
inn í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg þriðjudaginn 28. Júní. 
Og stóð það fundarhald yíir frá kl. 9 f. m. til kl. 5 e. m., að und- 
anteknu máltíðarhlé eftir hádegi. Fundrinn byrjaði með sálma- 
söng og bœnagjörð. Stud. theol. Runólfr Marteinsson íiutti 
bœnina. Síðan var fundarstjóri lcosinn séra Jón J. Clemens og 
skrifari Árni Eggertsson. 

011 hin sjö bandalög, sem þegar hafamyndazt innan kirkju- 
félagsins, höfðu sent fulltrúa til fundarins, og hafði tala þeirra 
verið miðuð við meðlimatölu í hinum ýmsu bandalögum. En 
þessir voru fulltrúarnir : séra Björn B. Jónsson, 0. G. Anderson 
og ungfrú Matthilda Westdal fyrir bandalag St. Pálssafnaðar í 
Minneota; Brandr J. Brandsson og Jón K. Olafsson fyrir banda- 
lag Garðar-safnaðar; Runólfr Marteinsson fyrir bandalag þing- 
vallasafnaðar; Guðjón Guðvaldsson og Jón þórðarson fyrir 
bandalag Yídalínssafnaðar; Árni Eggertsson, Halldór S. Bardal, 



— 115 — 


í'rú Lára Bjarnason, Magnús Pálsson og Ólaí'r S. þorgeirsson 
fyrir bandalag Fyrsta lúterska safnaSar í Winnipeg; frú Pálína 
Steinsson fyrir bandalag Argyle-safnaða, 

Ákveðið var, að prestar kirkjufélagsins allir skyldi liaí'a 
sömu réttindi á fundinum eins og hinir kjörnu fulltrúar, og öll- 
um öðrum kirkjuþingsmönnum var veitt málfrelsi, svo og sendi- 
manniuum frá General Cuuncil, Alfred Ramsey presti. 

Eftir nokkrar undirbúningsrœður var svo látandi tillaga 
borin upp til atkvæða og samþykkt: 

„Vér, erindsrekar bandalaganna, sem hér erum saman 
komnir, ásamt prestum kirkjufélagsins, erum hugmyndinni um 
allsherjar bandalag innan kirkjufélagsins hlynntir, álítum nauð- 
synlegt, að rœtt verði og samþykkt frumvarp til laga fyrir 
slíkan fólagsskap á þessu þingi, er síðan verði lagt fram fyrir 
hvert bandalag til samþykktar á árinu, og, fái hugmyndin al- 
mennt fylgi, þá verði slíkr almennr félagsskapr stofnaðr að ári 
liðnu af þar til kjörnum erindsrekum frá bandalögunum." 

í nafni bandalagsnefnarinnar, sem kirkjuþingið í fyrra setti 
(séra Jónas A. Sigurðsson, séra Jón J. Clemens og Runólfr Mar- 
teinsson), kom fundarstjóri með frumvarp til grundvallarlaga 
fyrir hið fyrirhugaða bandalag kirkjufélagsins. Og eftir að það 
hafði lítið eitt verið rœtt, var þeim séra Jóni Bjarnasyni, séra 
Friðrik J. Bergmann og Magnúsi Pálssyni falið að yfirlíta það, 
laga það, ]?ar sem þeim sýndist nauðsynlegt, og leggja síðan aftr 
fyrir fundinn hið bráðasta. 

þegar gengið var á fund eftir miðdegisverð höfðu þeir lokið 
yfirskoðaninni og lögðu skjalið fram svo hljóðanda: 

FKUMVARl’ TIL LAGA FYRIK UANJDALAG KIRlvJUFRLAGSINS. 

I. Nafn félagsim. 

Naín félagsins skal vera: Bandalag hins evangeliska lúterska 
kirkjufélags íslendinga í Vestrheimi. 

II. Samband bandalagsins orj kirkjufélagsins, 

§ 1. Bandalagið er til fyrir kirkjufélagið. það er því liáð og frá því 
óaðskiljanlegt, og verðr að taka alvarlega til greina þær leiðbeining- 
ar og ráðleggingar, sem frá því kunna að koma. 

§ 2. Prestar kirkjufélagsins eru allir reglulegir meðlimirbandalags- 
ins og liafa fullkomin erindsreka-réttindi. 

§ 3. Kirkjuþingsfulltrúar liafa málfrelsi á fundum bandalagsins. 



—116 


III. Tníarjátning. 

Trúarjátning bandalagsins er hin sama og kirkjufélagsins. 

I V. Tilgangr félagsins. 

Tilgangr þessa félags er : 

1. Að styðja að því, að unglingafélög (bandalög) komist á í öllum 
söfnuðum kirkjufélags vors, þar sem unnt er að koma því við. 

2. Að beina unglingafélagsskapnum í rétt liorf með því að rœða 
hin ýmsu bandalagsmál á fundum félagsins. 

3. Að bvetja meðlimi bandalagsins til ötullar starfsemi í kirkju- 
og safnaðar-málum. 

4. Að efla og styrkja bröðurlega eining og samvinnu binna ýmsu 
bandalaga í söfnuðum kirkjufélagsins. 

V. Meðlimir. 

§1. 011 bandalög í söfnuðum kirkjufélagsins, sem samþykkja þessi 
lög, errr meðlimir félagsins; þö því að eins, að engu öðru fólki en því, 
er heyrir kirkjufélaginu til, sé hér eftir veitt þar innganga, og ekkert í 
heimalögum þeii'ra sé í ösamrœmi við þessi sambandslög. 

§ 2. Hvert félag, sem beyrir bandalaginu til, liefir rétt til að senda 
einn erindsreka á ársfund fyrir bverja 50 meðlimi eða þar fyrir innan; 
þó má ekkert félag senda fleiri en 3 erindsreka. 

VI. Fundir. 

Bandalagið skal lialda fundi ár livert í sambandi við ársþing 
kirkjufélagsins, á þeim tíma, sem forsetar bandalagsins og kirkjufé- 
lagins koma sér saman um. 

VII. Embœttismenn. 

§ 1. Embættismenn félagsinseru: forseti, varaforseti, skrifari, vara' 
skrifari, féhirðir og varaféhirðir. 

§ 2. Skyldur embættismanna eru þær sömu og almennt gjörist í fé- 
lögum. 

§ 3. Embættismenn skulu vera kosnir á bverjum ársfundi. 

VIII. Eramkvœmdarnefnd. 

Þessi nefnd samanstendr af embættismönnum bandalagsins. Hún 
á tlð undirbúa mál þau', sem koma eiga fyrir ársfund bandalagsins. 

IX. Lagábreytingar. 

Sé um grundvallarlagabreyting að rœða, þá nær hiin gildi, ef 
hún er samþykkt af | þeirra, er mœtt hafa á ársfundi bandalagsins; en 
þó því að eins, að breytingin bafi verið borin upp á næsta ársfundi á 
undan. 

Frumvarp þetta var breytingarlaust samþykkt í einu hljóði. 
Skýrslur um hin ýmsu bandalög 
safnaðanna, myndan þeirra, starf og framfarir, voru því næst 
lagðar fram á fundinum.—Lang-fjölmennast var bandal. Fyrsta 
lúterska safnaðar í Winnipeg, með 161 meðlimi, en fámennast 
bandalag Argyle-safnaða, með 20 meðiimi, enda var það þá alveg 



— 117 — 


nýstofnaS. Sum bandalögin hafa ákveSnar tekjur, er þau verja 
söfnuði sínum til hjálpar, o g eitt þeirra, bandalag þingvallasafn- 
aðar, hefir komið sér upp snotru fundarhúsi skammt frá kirkju 
safnaðarins. (á Eyford). 

Skýrslurnar frá sumum bandalögunum voru að eins munn- 
lega frambornar, en skriflegt ágrip af þeim höfum vér síðar út- 
vegað oss hjá hlutaðeigendum til þess ásamt hinum, er upphaf- 
lega voru skriflega framlagðar, að geta birt þær hér í „Sam.“ 

Frá bandalagi Fyrsta lút. safn. í W.peg. 

(Eftir Magnús Pálsson.) 

Bandalag ung-a fólksins í Fyrsta lút. söfn. í "W.peg, var myndaö í 
Marzmánuði árið 1895 með tæpum 50 meðlimum, og er nú meðlimatala 
164. Reyndar eru meðlimirnir fleiri, en nokkrir þeirra eru svo langt í 
burtu, að þeir eru tæpast teljandi, og nokkrir liafa algjörlega afrœkt fé- 
lagið, þö þeir standi á meðlimaskránni, og eru því ekki teljandi með. 

Bandalaginu er skift niðr í ,,deildir“; eru 10 í flestum þeirra. Hver 
deild hefir sinn formann, og á hann að líta eftir því meðal annars, og' 
sérstaklega, að deildarmeðlimirnir sœki fundi og greiði gjöld sín. 

Bandalagið heldr fund í viku hverri, og eru fundirnir þrennskonar: 
trúmálafundir, menntamálafundir og starfs- og skemmtifundir. Séi’- 
stök nefnd er kosin til þess að sjá um prögramm fyrir hvern af þessum 
þrennskonar fundum. 

Sjálfboðnar nefndir hafa myndazt innan bandalagsins til þess að 
styðja að kirkjugöngu, draga ungmenni að sunnudagsskólanum, vitja 
bágstaddra, útbreiða hin íslenzku málgögn lútersku kirkjunnar og 
Luther Learue Iíeview , prýða kirkjuna við hátíðleg tœkifœri og fteira. 

Meðlimagjald í bandalaginu er 10 cents innritunargjald og 5 cents 
mánaðargjald. 

Lengi hélt- bandalagið fundi sína ýmist í kirkju safnaðarins eða í 
leigðu húsnæði, og borgaði það leiguna úr sjóðisínum; en núhefir söfn- 
uðrinn lagt því til húsnæði á North "VVest Hall, og borgar hann leiguna. 

Sjóðr bandalagsins er nú §34.00 í peningum og um S30 00 í útistand- 
andi skuldum hjá meðlimum. Auk þess hefir .það safnað nálægt $50.00 
(með frjálsum samskotum) upp í píanó. Bandalagið hefir gefið $50.00 
til safnaðar, $20.00 í skólasjóð, $12.50 upp í fargjald kirkjuþingserinds- 
reka (á þingið í Minneota) og $5.00 til bágstaddrar fjölskyldu. Þannig 
á það þá yfir $100.00 og liefir gefið $87.50, 

Þetta, sem skýrt hefir verið frá hór að framan, er nú fremr glæsi- 
legt, og þeir, sem það sjá og lieyra, liafa ástœðu til að halda, að banda- 
lag vort só í miklum uppgangi og blöma. En þér skuliðekki halda, að 
svo sé. Að minnsta kosti finnstoss sjálfum, að það ekki vera svo. Þrátt 
fyrir alla viðleitni til þess að fá meðlimina til þess að sœkja fundi, og 
þrátt fyrir það, að vissir menn og konur hafa lagt hina mestu og beztu 
alúð við fundina, til þess að gjöra þá skemmtilega og vtppbyggilega, þá 



—11S— 


ei’u þoii- mjög illa sóttir i'firleitt, og árangrinn af allri starfseminni því 
orðið sýnilega mjög lítill. Vér iiöfðum gjört oss von um, að félagsskapr 
þessi myncli verða kirkju vorri til blessunar, — að ungmennin með því 
myndi læra að verða sístarfandi að etling og útbreiðslu orðsins vor á 
meðal,—að aðsöknin að kirkjunni og sunnudagsskólanum myndi fara 
vaxandi,— að nýtt kristindómslíf myndi fœrast yfir og inn í vorn 
kirkjulega félagsskap. En vér finnum mjög svo til þess og neyðumst 
til að kannast við það, að sjáanlega liafa þessar vonir brugðizt. Vér 
böfðura vonazt efcir, að þeir menn, sem bandaiagsstarfseminni innan 
iútersku kirkjunnar eru kunnugastir og til þess bafa verið kvaddir að 
leiðbeina og bjálpa í þessari byrjunartilraun vor á meðal, myndi rétta 
oss bjáiparbönd. Einnig þær vonir iiafa algjörlega brugðizt. 

Vér vonum, að á þessu bandalagsþingi komi fram margar og þýð- 
ingarmiklar bendingar til vor, svo að bandalagsstarfsemin vor á meðal 
taki framförum við þær og verði svo, eins og vér böfðum gjört oss svo 
miklar vonir um, meðlimum þess til andlegrar uppbyggingar og bless- 
unar, vorum kirkjulega félagsskap til eflingar og kristindómsorðinu til 
útbreiðslu á meðal þeirra íslendinga í bœ þessum, sem fyrir utan þann 
félagsskap standa. 

Frá bandídagi St. Pálssafnaðar í Minneota. 

(Eftir séra Björn B. Jönsson.) 

Félagið var stofnað á nýarsdag 1890. Meðlimatala er nú 51. Lög 
félagsins eru sniðin eftir lögum binna lútersku bandalaga bér í landi. 
Félagið heldr fundi einu sinni í viku mestan part ársins. Fundirnir 
iiafa verið þrennskonar : trúmálafundir, menntamálafundir og skemmti- 
fundir. I síðustu tíð bafa þó skemmtifundirnir að mestu verið lagðir 
niðr, og eru nú oftast haldnir til skiftis trúmála- og menntamálafundir. 
Sérstakar nefndir félagsmanna eru settar til að búa undir fundina. Á 
trúmálafundunum liafa ýmsar lexíur úr biblíunni og kirkjusögunni 
verið kenndar; og auk þess liafa ungmennin all-oft tekið til umtais 
eitthvert trúaratriði, hafa skrifað um það stuttar greinir heima lijá sér 
og lesið þær svo á fundunum. Biblíulexíurnar liefir prestrinn oftast 
útskýrt. Hefir á þann hátt verið gengiö ali-rœkilega í gegnum Gjörða- 
bók postulanna og í sambandi við það lýst ástandi hinna fyrstu safn- 
aða. Einnig hefir verið lesið bréf Páls til Röinverja og fleiri biblíu- 
kaflar. Siðbótarsagan hefir á trúmálafundunum verið sögð af prestin- 
um og' æfisögur þeirra Lúters og Melanktons verið bugleiddar. Auk 
þessa eru á trúmálafundunum sungin og losinl andleg ljóð og fai'ið með 
kristilegar ritgjörðir úr blöðum og bökum. 

Á menntamálafundunum er farið með ýmsan fröðleik. Meðlimun- 
um befir t. d. verið sett fyrir að leita upplýsinga um eittlivert sögulegt 
atriði eða persónur. Lesa þeir þá, liver eftir annan, það, sem þeir bafa 
skrifað um efnið. Spurningum er spurt og svarað. Sérstök viðleitni 
befir verið gjörð á menntamálafundunum til að æfa unglingana í upp- 
lestri og um tíma voru hafðar æfingar í íslenzkri réttritun. All-margar 
rœður hafa á þessum fundum verið haldnar um íslenzkar bókmenntir, 



—nn— 


Reynt er að láta ungmennin sjálf taka sem mestan þátt í stai'fsem- 
inni. Sjálf skipa þau öll embætti og nefndir og stýra fundunum. 

Bandalagið befir komið sér upp dálitlu bðkasafni, og fá félagsmenn 
bœkrnar lánaðar á fundum og lesa þær heima. 

Frá'bandalagi ÞingvaUasafnadar, EyforcL, N.-Dak. 

(Eftir Runðlf Marteinsson.) 

JÞetta bandalag er hið þriðja í röð af bandalögum kirkjufélagsins. 
Það var stofnað í Marz 1890. Fáir vildu sinna þeim félagsskap í fyrstu, 
og satt að segja vorum vér öll, sem nokkuð áttum við þann fólagsskap, 
í fyrstu mjög fákunnandi, og þar af leiðanda hvert axarskaftið á fœtr 
öðru. Á fyrsta fundi mœttu að eins sjö manns. Lögin, sem fyrst voru 
samþykkt, likuðu sumum illa. Verst var það þö, að söfnuðinum líkaði 
illa við oss, og sýndist stundum, að það væri ómögulegt fyrir oss að hegða 
oss þannig,að gjörðir vorar væri ekki lagðar út á verra veg. Vér gjörðum 
alveg rangt í því að álíta prestinn ekki sjálfsagðan meðlim og leita ekki 
hans ráða eins og skyldi. Þetta allt hefir orðið oss til ðmetanlegs tjðns 
í voru stríði. Sá skaðlegi misskilningr komst líka inn lijá sumu unga 
fölkinu, að það væri hœgt að samríma dans við slíkan félagsskap. 
Einnig þetta hafði mjög skaðvæn áhrif á hið unga og veika félag. 

Þrátt fyrir allt þetta, sem á móti hefir blásið,er þó talsverð framför. 
Bandalagið hefir glœtt félagsanda hjá meðlimum sínum. Það hefir 
kennt þeim talsvert að starfa á fundum og í nefndum. Sumir félags- 
menn liafa sýnt brennanda áhuga fyrir velferðarmálum bandalagsins 
og lagt mikið á sig fyrir félagsskapinn. Þó félagið só enn mjög fá- 
mennt, er það þö búið að koma upp myndarlegu fundarhúsi, og á vel 
við, að það hús, sem er helgað nytsemi, fróðleik og kristilegri uppbygg- 
ing, standi einmitt þar sem það stendr, skammt frá kirkju safnaðarins. 
Þessi skemmtilega eign félagsins er nú nærri skuldlaus. 

Trúmálafundir voru í fyrstu örðugastir viðreignar, og reyndum vór 
fleira en eitt fyrirkomulag. Unga fðlkið var fyrst tregt til að taka al- 
mennan þátt í þeim fundum sérstaklega. A þeim fundum tókum vér 
fyrir kristniboðsmálið, ýms atriði úr kirkjusögunni, rœður um trúarleg 
atriði, og síðastliðið sumar, æfisögur, starf og áhrif sumrahelztu mann- 
anna í gamla testamentinu. 

Menntamála- og skemmti-fundir gengu yfir höfuð ekki illa, og var 
margt nytsamlegt og skemmtanda, sem kom fram á þeim. 

Félag vort er mjög fámennt enn þá, en þó höfum vérgóða von fyrir 
framtíðina og biðjum guð að blessa starf vort. 

Frá bandalagi Pembina-safnaffar. 

(Eftir Gunnar Jóhannsson.) 

Bandalag Pembina-safnaðar var stofnað í Janúar 1897 með nálægt 
30 meðlimum. Nú hefir það nærri 50 meðlimi. Fundir félagsins eru 
þrennskonar: trúmálafundir, menntamálafundir og skemmtifundir. 

Vanalega eru fundirnir haldnir mánaðarlega. Enn sem komið er 
hefir félagið mjög lítið starfað, en nú hefir það í hyggju að kaupa akavi 



— 120 — 


í kirkjuna eins íijótt og það mögulega getr. Engri verulegri mótspj'rnu 
þeflr félagið átt að mœta. Einna verst gengr að liafa upp prógramm. 

Hvað framtið félagsins snertir, hefi eg göða von um, að það eigi 
göða og blessunarríka framtíð fyrir höndum. 

Frá bandalagi VidaLínnsafnaffar. 

(Eftir Jön Þórðarson.) 

Félag vort var stofnað 14. Diarz 1897 með 34 moðlimum. Nú liefir 
það 73 meðlimi. Eélagið lieldr fundi tvo í mánuði, nefnil: trúmálafundi, 
menntamálafundi og skemmtifundi, og liafa þeir verið vel söttir eftir 


ástœðum. Tekjur félagsins eru : 

Inngangseyrir og tillög fólagsmanna.$43.20 

Ágöði af samkomu. 27.20 

Safnað í frjálsum samskotum. 51.00 


Tekjur alls. $ 122.00 

Félagið liefir borgað út: 

Fyrir altari í kirkjuna.- .$ 113.00 

Fyrir bœkr og ýmislegt. 4.00 

Gefið fátoekum manni. 5.00 


Útborgað alls.$ 122.00 


Félagið á útistandandi lijá félagsmönnum $25.00. 

Frá bandalagi Qarð'ar-safnað'ar. 

(Eftir Brand J. Brandsson.) 

Bandalag Garðar-safnaðar var stofnað í Júní 1897 með23 meðlimum. 
Nú eru rúmlega 60 manns innritaðir ífélagið. Grundvallarlög þess eru 
að mestu leyti liin sömu og bandalags hins Fyrsta lúterska safnaðar í 
Winnipeg. 

Félagið hefir haldið fundi sína tvisvar i mánuði : trúmálafundi, 
menntamálafundi og skemmtifundi til skiftis. Fundirnir iiafa vorið 
yfir höfuð fremr vel sóttir, þegar tekið er tiliit til hinna ýmsu örðug- 
leika, sem er við að stríða. Áhugi manna fyrir velferð félagsins hefir 
sýnzt vera töluvert mikill, og flestir félagsmenn liafa reynt að gjöra sitt 
til, að félagsskaprinn gæti gengið vel. Samt má eflaust þakka séra F. 
J. Bergmann meir en nokkrum öðrum, að félaginu hefir gengið eins vel 
og því hefir gjört. Hann hefir sött svo að segja alla þess fundi og nær 
þvi æfinlega komið fram á prögrammi fundanna, ogá annanhátt hjálp- 
að til að gjöra fundina sem uppbyggilegasta. Félagsmenn yfir höfuð 
gjöra sér göðar vonir um framtíð þess og vona, að það geti orðið með- 
limum sínum til gagns og söfnuðinum og hinum kirkjulega félagsskap 
til uppbyggingar. 

í skýrslunni frá bundalagi Argyle-safnaSa, sem húsfrú 
Páiína Steinsson bar fram, var að eins tekið fram, að það banda- 
lag væri nýmyndað með meðlimatölu þeirri, sem þegar er um 
getið. 

í standandi nefnd til þess að halda bandaiagsmálinu í réttu 











—121 - 


horfi til næsta ársfundar voru kosnir: séra Jónas A. Sigurðsson, 
séra Jón J. Clemens og Brandr J. Brandsson, stud. med. 

Samkvæmt áskoran fundarstjóra héldu þeir séra Friðrik J. 
Bergmann og séra Jón Bjarnason rœSur, hinn fyrr nefndi um 
fyrirkomulac og: ffaen trúmálafunda í bandalaginu, og hinn síðar 
nefndi um það, hvað einkum ætti að vera marlcmið menntamála- 
fundanna. þeir töluðu hvor um sig hér um bil hálfa klukku- 
stund. 

Áðr en bandalagsfundi þessum var slitið var sungið 2. vers- 
ið af sálminum nr. 420 í sálmabókinni: 

„Með eigin kröftum enginn verst“ o. s. frv. 


Synodus 

oða prestastefnan lögákveðna á Islandi var í sumar haldin í 
fteykjavik undir lok Júnímánaðar eins og tíðka/.t hefir um 
nokkur næstliðin ár, og stóð hún yfir í tvo dsga, hinn 28. og 29. 
þess mánaðar. Áðr en samkoman væri sett var að vanda guðs- 
þjónusta lialdin í kirkjunni, og prédikaði séra Skúli Skúlason í 
Odda á Rangárvöllum við það tœkifœri og lagði út af þessum 
orðum í síðara bréfi Pétrs (3,18): „Vaxiö í náð og þekking 
drottins vors Jesú Krists." Prédikan þessi er prentuð í „Verði 
ijós!“, Júlí-númerinu. 

Samkoman var fámennari en sú í fyrra. „Verði ljós!“ 
scgir, að þar hafi verið viðstaddir „hér um bil“ 25 prestar og 
prófastar auk stiftsyfirvaldanna. En nöfn presta. þessara sjást 
hvergi. 

Auk hins vanalega synodus- starfs, útbýtingar styrktarfjár- 
ins árlega til uppgjafapresta og prestaekkna samkvæmt tillögum 
stiftsyfirvaldanna, lágu eiginlega tvö aðalmál fyrir prestastefn- 
unni í þetta sinn. Annað þeirra var hið svo kallaða liandbók- 
armál, en hitt inálið um aðskilnað ríkis og kirkju eða fríkirkju- 
málið. En í rauninni var að eins hið fyrr nefnda af þessuin 
málutn tekið fyrir. Eins og vér gáturn um hér í blaðinu í fyrra 
þar sem skýrt var frá synodus þess árs, sýndust menn hafa skil" 
ið við fríkirkjumálið þá í þeirri öruggu von, að það myndi á 
næsta ári koma betr undirbúið inn á synodas og gæti svo þá 
vandlega orðið tekið til meðferðar. En þessi von rættist ekki. 



_122 


Eftir fjörkippinn, sem í menn hljóp á synodus í fyrra út af 
þessu máli, sýnist það hafa lagzt í dá í luigum manna, því alls 
enginn undirbúningr hafði verið gjörðr eftir því, sem séð verðr, 
til þess að það gæti legið fyrir til umrœðu á þessari synodus í 
ákveðnara formi en áðr. Og svo var það þá enn látið bíða 
seinni tíma. í einu Eeykjavíkr-blaðinu er þess getið, að séra 
Jóhannes L. L. Jóhannsson að Sauðafelli, einn þeirra, sem mest 
töluðu með aðskilnaði ríkis og kirkju á synodus í fyrra, og vit- 
anlega einhver helzti talsmaðr fríkirkjunnar, hafi ekki í þetta 
sinn komið á synodus fyrr en undir fundarlok, og ef til vill 
fyrir þá sök hefir máli þossu enn verið frestað. 

Handbókarmálið lá fyrir undirbúið í hinu prentaða frum- 
varpi til laga um nýtt form fyrir guðsþjónustum og embættis- 
verkum presta fráþar til kjörinni nefnd frá 1S92. Hallgr. biskup 
Sveinsson hafði látið prenta það frumvarp í íyrra og lagði það 
fram á synodus þá. En nálega ekki var það þá rœtt, með því 
menn höfðu ekki áðr fengið neitt fœri á að kynna sér það. 
Aftr á móti var ætlazt til, að mál þetta gæti orðiö útkljáð á 
næstu synodus, og í því skyni var hið prentaða frumvarp þegar 
í fyrra sumar sent prestum útumallt landþeim til íhugunar. Og 
skyhli allar athugasemdir, sem prestar kynni aðgjöra við frum- 
varpið, sendast biskupi fyrir miðjan Maí í ár, svo handbókar- 
nefndin gæti verið búin að kynna sér þær áðr en þessi synodus 
væri haldin. Um leið og biskup nú lagði málið fyrir synodus 
gat hann þess líka, að all-margar slíkar athugasemdir frá prest- 
um landsins hefði komið til nefndarinnar, og hefði nefndin leit- 
azt við að taka tillit til þeirra eftir því, som hún hefði séð 
sér fœrt. 

í ellefta og tólfta blaði af síðasta árgangi „Sameiningar- 
innar“ skýrðum vér all-ítarlega frá efni hins prentaða hand- 
bókyrfrumvarps og komurn með vorar athugasemdir við hina 
ýmsu þætti þess. En mest töluðum vér þó þar um hinar tvær 
nýju guðspjallatextaraðir, sem nefndin hafði útvalið tilnotkun- 
ar við guðsþjónustur safnaðanna á helgidögum kirkjuársins í 
viðbót við hin fastákveðnu gömlu guðspjöll. Oss fannst, að sá 
partr af verki nefndarinnar stœði einna mest til bóta. Og 
sama finnst oss enn. Yér benturn mjög skýrt á ýmsar misfellur 
í þessu nýja textavali og sýndum meira að segja fram á, að 



flestar, ef ekki allar, breytingar, sein gjörðar liöfSu veriS á auka- 
textavali döusku og norsku kirkjunnar, væri til skemmdar. 
Eftir því, sem kemr fram í „Verði ijós hafði nú handbókar- 
nefndin engar breytingar gjört á textunum frá því, sem er í 
prentaða frumvarpinu, „enda ekki hœgt að taka til greina þær 
fáu athugasemdir, er gjörðar höfðu verið við þá, með því að þær 
hefði riðið í bága við meginreglu nefndarinnar fyrir textaval- 
inu.“ Hór er víst átt við tillögur þær til breytinga, sem nefnd- 
inni hafa borizt frá prestum víðsvegar uin land þar heima, með 
þvi þær sýnast helzt hafa farið í þá átt, að bœta engum nýjum 
textum við, heklr innleiða takmarkalaust textafrelsi. Og er 
skiljanlegt, að nefndin hafi ekki getað tekið þær tillögur til 
greina, þar sem hún í samhljóðan við það, er hvervetna tíðkast 
enn í lútersku kirkjunni, var ákveðin í því að halda fast við 
hina gömlu og göfugu kirkjuárshugmynd. En vorar athuga- 
semdir við textavalið fóru í alit aðra átt. því þar var einmitt 
gcngið út frá hinu sama, sem augsýnilega hefir vakað fyrir 
nefndinni, því nefnilega, að velja hina nýju texta með tilliti 
til tíðaskifta kirkjuársins og hinna gömlu guðspjalla. Frá því 
sjónarmiði voru allar vorar athugasemdir við aukatextaval 
nefndarinnrr gjörðar, og því hefði henni átt að vera bæði ljúft 
og skylt að sinna þeim að einhverju leyti. En það hefir hún ]?ó 
alls ekki gjört. Og eftir því, sem séð verðr í „Verði ljós!‘, 
ekki heldr neinn annar af synocíus-prestunum. Nokkur bót í 
máli er þó það, að tekið var fj'amá fundinum, að „ekki væri enn 
lögð síðasta hönd á verkið, að því,er textana snertir, og nefndin 
áskildi sér rétt til að gjöra þær breytingar, erþurfa þœtti, þegar 
til kœini.“ það er þannig ekki með öllu skotið loku fyrir, að 
eitthvað af bendingum vorum lit af hinu nýja textavali verði 
enn tekið til greina, og að minnsta kosti teljum vór víst, ,að 
augsýniiegustu kórvillurnar, Sem vér skýrðum frá, verði leið- 
réttar áðr en þessi partr frumvarpsins verðr gjörðr að bindandi 
lí'igum fyrir kirkjuna á íslandi. 

Að því, er guðsþjónustuformið snertir, lagði nefndin það nú 
til, „að prestum yrði leyft, ef þeir vildi, að lesa postullegu trú- 
arjátninguna af prédikunarstól milli bœnar og guðspjalls." 
])etta er skrítileg tillaga. Rétt eins og prestum eins og nú 
standa sakir sé þetta óleyfilegt. Annað eins ákvæði væri lok- 



—124— 


leysa eða ómynd, allt aí5 því lmeyksli. Annars voru mjög ó- 
vcrulegar broytingar gjörðar við guðsþjónustuform frum- 
varpsins. 

í staðinn fyrir skírnarform frumvarpsins, sem séra Valde- 
mar Briem hafði samið, kom nefndin nú fram með annað form 
fyrir þeirri kirkjulegu athöfn, sniðið eptir skírnarformi, sem 
nýlega er innleitt í dönsku kirkjunni, mað því að form séra 
Valdemars þótti of langt. þessi tillaga nefndarinnar var sam- 
þykkt. — Samþykkt var og sú tillaga frá nefndinni, að teknar 
væri upp ákveðnar lesgreinir og bœnir við grcftran framliðinna, 
í því skyni að gjöra þá athöfn fyliri og áhrifameiri, að dœmi 
sœnsku og ensku kirkjunnar (samkvæmt bendingum frá séra 
þorvaldi Bjarnarsyni á Melstað). — Flest-allt annað í formum 
hins prentaða frumvarps fyrir embættisverkum presta var 
samþykkt óbreytt. 

í einu lagi var svo bandbókarfrumvarpið með áorðnum 
breytingum borið upp til atkvæða og samþykkt í einu hljóði. 
En biskupi og meðnefndarmönnum hans, þeim, er næst honum 
búa, var falið á hendr, „að ieggja síðustu hönd á verkið og sjá 
um útgáfu hinnar nýju handbókar." I nefndinni eru þessir 
rnenn : Hallgrímr biskup Sveinsson, séra þórhallr Bjarnarson, 
séra Valdemar Briem, séra Jón Helgason og séra Jens Pálsson. 
Hinum tveim síðast nefndu var bœtt við í nefndina á synodus 
í fyrra. 

Síðan farið var að eiga við þjóðininningardagahaldið úti á 
Islandi hefir það sumsstaðar orðið að venju að velja til þess ein- 
livern sunnudag. og hefir þuð leitt til þess, að guðsþjónustur 
þann dag hafa fallið niðr. Út af þessu var samkvæmt bending 
frá biskupi á þessari synoclus borin fram tillaga um það, að 
prestar gengist fyrir því, að ef slíkar samkomur væri haldnar á 
sunnudögum, þá væri guðsþjónusta haldin á þeim samkomum. 
En sú tillaga var felld. 

þá hreifði biskup enn eins og í fyrra nauðsyninni á því, 
að fyrirkomulag synodus&r yrði brvtt. Hélt hann því fram, að 
samkoma þessi gæti þá fyrst haft verulega þýðing, ef á henni 
ætti sæti erindsrekar úr öllum prófastsdœmum landsins í stað- 
inn fyrir frá að eins fimm prófastsdœmum eins og hingað til 
hefir verið ætlazt til. En jafnframt var bent á þau tormerki 



—Í25— 

viS þessa breyting, að menn úr liinum t'jarlægari héruðum myndi 
eigi sjá sér fœrt að srekja prestastefnuna upp ú eigin kostnað. 
Og hvar ætti þá að hafa upp fé í þessu skyni ? það myndi að 
minnsta kosti þurfa um 3000 ltrónur árlega, og að eius nokkurn 
part af þeirri upphæð myndi alþing verða fáanlegt til að veita 
úr landssjóði. Eini vegrinn væri, að þeir landsmenn, sem helzt 
væri kirkjunni hlynntir, tœki að sér að standast þennan kostn- 
að. — það er mciri kirkjulegr áhugi á Islandi en vanalega er 
gengið út frá, ef menn svona á frjálsan hátt fást til að tcggja 
þetta á sig. þetta myndi naumast fá fratngang. En þar á móti 
mætti hjálpa málinu við á annan hátt. það þarf ekki endilega 
allt af að halda þessa prestastefnu á sama stað — í höfuðstaön- 
um Reykjavík. það væri miklu skynsamara að halda hana sitt 
árið í hverjum landsfjórðungi eða til skiftis í hinuin ýmsu aðal- 
héruðum landsins. Og þá gæti menn ferðazt þangað algjúrlega 
upp á eigin býti ■— engu síðr en nú úr hinum fimm prófasts- 
dœmum til íteykjavíkr. Auðvitað myndi samkoman þá lang- 
bezt verða sótt úr þeim héruðum, sem næst lægi fundarstaðnum- 
En það jaínaðist viðunanlega við það, að árlega væri skift um 
stað fyrir fundarhaldið. Með því móti yrði synodus fyrir allt 
landið og ætti að geta orðið kirkjulífinu víðsvegar um land til 
miklu meiri uppvakningar og stuðnings en búast má við með 
því fyrirkomulagi, sern nú er. En auðvitað ætti ekki að eins 
að liugsa um það, að fá prestana á þetta íslenzka kirkjuþing, 
heldr líka kjörna erindsreka úr hópi leikmanna, að minnsta 
kosti eins marga og prestvígðu mennina, sem þar ætti sæti. 

I Sauðárkrók 

héldu prestarnir í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu kirkju- 
málafuud 8. og 9. Júní í sumar, sem talsverða athygli sýnist 
hafa vakið víðsvegar um land. 16 prestar voru þar saman 
komnir. það stóð til, að prestarnir í Eyjafirði yrði þar með; 
en af því varð ekki. Séra Sófónías Halldórsson, prófastr Skag- 
firöinga, var kjörinn fundarstjóri og flutti liann áðr prédikan í 
Sauðárkróks-kirkju út af þrem versum í 10. passíusálminum 
(11.—13.: „þú, guðs kennimann, þenk um það: þar mun um 
síðir grennslazt að, hvernig og hvað þú kenndir" o. s. frv.). Eitt 



— 126 — 


í'undarmálið var líka einmitt um það, hvernig prestar eigi að 
prédika, og hót' sami maðr þær umrœður. Af öðrum málum, 
er tekin voru fyrir, má nefna: samtök presta í því skyni að 
styðja hver annan í hinu sameiginlega kirkjustarfi, altaris- 
göngumálið — og leiddi séra Hjörleifr Einarsson, prófastr Hún- 
vetninga, þau mál bæði inn á fundinn, hvort fyrir sig með sér- 
stökum fyrirlestri — og um stofnan unglingafélaga (einnig 
innleitt af séra Hjörleifi). Til að koma samtökum á meðal 
presta í þessum tveim prófastsdœmum var samþykkt, að þeir 
gengi í lögbundið félag, og reyndi til að fá prestana í Eyjafirði 
og þingeyjarsýslu mcð sér í þann félagsskap. Ákveðið, að ie- 
lagsmenn haldi áilega einn aðalfund að sumarlagi, sem allir 
sœki að forfallalausu. Eftir hinni upphaflegu tillögu séra 
Hjörleifs skyldi reynt að koma unglingafélögum á í söfnuðun- 
um með sérstöku tilliti tii altarisgöngu, sem allir játuðu að 
endilega þyrfti að glœða. En tiilögunni var breytt í þá átt, að 
markmið slíks félagsskapar skyldi vera glœðing kristilegs og 
kirkjulegs áhuga hjá henui uppvaxandi kynslóð yfir höfuð. 
Sóra Hjörleifr hefir þegar komið á unglingatelagi í sínu prcsta- 
kalli og hefir í því máli eins og öðru sýnt sinn mikla kirkju- 
lega áhuga. 

Sú var ein samþykkt, er gjörð var á þessum prestafundi, 
að skorað skyldi á kirkjustjórn Islands, að gjöra það, sein hún 
geti, til þess, að þrír nafngreindir prestar í öðrum pörtum lands- 
ins segi af sér embætti. Og er það tilfœrt sem ástœða, að 
fundarmonn hafi lesið og heyrt, að þessir prcstar „liafi ár cftir 
ár lifað í ófriði við sóknarbörn sín“ og „þar af leiðanda vinni 
ekki söfnuðum sfnurn það gagn í sáluhjálplegu tilliti, sem prest- 
um samkvænst hinni háleitu stöðu þeirra beri að vinna.“ Skilj- 
anlega hefir þessi ályktan ekki mælzt vel fyrir. Hvað sem um 
lilutaðeigandi presta kann að mega segja, þá er eitt víst, að 
þessi siðbótartilraun er ekki líkleg til að ná tilgangi sínum, og 
í annan stað er hún ekki samkvæm guðs orði. Fundrinn hefði 
átt að sjá það fyrir, að prestar þeir, sem þar er við átt, myndi 
ekki skipast við svona lagaða áminning, myndi þvert á móti 
reyna til að sitja sem fastast við sinn keip, eftir að á þennan 
liátt var búið að fella yfir þeim sakfellingardóm opinberlega 
framrni fyrir öllum landsins lýð. það var sálarfrœðislcga ó- 



hugsanlegfc, að þeir fengist til aS játa nokkra sök hjá sjálfum 
sér eftir aS þeir svona vægSarlaust höfSu veriS settir í andleg- 
an gapastokk, En svo hefði prestafundr þessi líka átt aS muna 
eftir kirkjuagareglunni, scm vér höfum frá Jesú Kristi sjálfum 
og rifcuS stendr í Matt. 18, 15—17. því á því er enginn vaíi, aS 
sú regla, sem þar er gefin, á ekki síðr viS þess konar brot á móti 
kirkjunni, sem hér var um að rœSa, en brot á móti einstökum 
limum liennar. En reglan er þessi, aS vanda fyrst um viS liinn 
brotlega mann heimulega, og ef hann lilýSir áminningunni, þá 
þarf ekki lengra aS fara. En verSi þetta árangrslaust, þá að 
áminna hann í votfca viSrvist. Og dugi það ekki, þá aS segja 
söfnuSinum frá, gjöra máliS opirrbert. Nú skilsfc oss, aS þessi 
SauSárkróksfundr hafi haldinn veriS fyrir lokuSum dyrum og 
engir þar viSstaddir nema prestarnir og einn ungr guSfrœSis- 
nemi, hr. FriSrik FriSriksson. Hœglega hefSi því mátt láta 
þessa sérstöku fundarályktan liggja í þagnargildi og komast hjá 
því, aS hún bærist í blöSunum út um allt land og þá auSvitaS til 
hlutaSeigandi presta löngu áSr en kirkjustjórnin gat veriS búin 
aS fá tíma til aS framkvæma það, sem þar er beðið um. Gestr- 
inn, sem sst ú fundinum og þegar er nefndr, hefir ritaS hlýlega 
grein í „ísafold" um samkomu þessa og lætr hann rnikiS af al- 
vöru þeirri og kirkjulega áhuga, sem þar hafi komiS fram; segir 
meðal annars, aS mál þetta hafi veriS rœtt „meS ugg og and- 
vara“. Og efumst vér ekki urn, að þetta sé rétt hermt. En 
þctta réttlætir þó ckki meSferð fundarins á málinu, því þar á 
augsýnilega viS það, sein Páll postuli segir í Róm. 10, 2.: „þeir 
liafa vandlæting guSs vegna, en ekki með skynsemd." 

Annar frjáls lcirkjumálafwndr 
var haldinn að Blönduósi 9. Ágúst, ogsótfcu liann flestiraf prest- 
unuin í Húnaþingi. Hafði prófastrinn þar, séra Hjörleifr Ein- 
arsson, gengizt fyrir þessu fundarhaldi. Á þeirn fundi var og 
séra Jónas A. SigurSsson, sem dvalið hafði þar hjá fólki sínu 
síðan snemma í Júlí. þar voru ein sex mál á dagskrá : messu- 
föll og ráð til að afstýra þeim, lestr lieilagrar ritningar, sálu- 
sorgin, erfisdrylckjur (þær tíðkast enn í bókstaftegum skilningi 
all-víSa á Islandi), afstaða presta gagnvart bindindishreifing- 
unni og fríkirkjumálið. Um hið síðast nefnda mál segir þó 
„Verði Ijós'“, að það hatí ckki verið rœtt, en aS eins komizt á 
dagskrána, með hinum málunum, seinasfc, „svo sem til eftir- 
matar“. Áhuginn fyrir því sýnist vera heidr lítill nú. En öll 
þessi mál cr ætlazt til aS tekin verSi fyrir á næsta aðalfundi 



hins nýstofnaða prestafélags, Húnvetninga og Skagiirðinga. — 
Séra Jónas ílutti bœn í fundarlok. 


Séra JónasA. Sigurðsson er væntanlegr hingað vestf til- 
baka úr Islands-ferð sinni fyrir lok þessa mánaðar, verðr ef'til 
vill kominn áðr en þetta blað af „Sanr“ er komið út. Meðan 
hann dvaldi í Húnavatnssýslu prédikaði hann þar á ýinsum 
stöðum : í Blönduósskirkju 10: Júlí, í Undirfellskirkju 17. Júlí, 
í þingeyrakirkju 31. Júlí — eftir tilmælum prestanna í þcim 
sóknum. þetta höfum vér úr bréfi frá honum, rituðu 2. Agúst. 
En í ýmsum öðrum kirkjum hefir hann víst prédikað eftir það. 
Undir lok Ágústmánaðar bjóst hann við að fara úr Húnavatns- 
sýslu vestr í Breiðaf jarðardali, þá til Beykjavíkr og eftir það, ef 
til vildi, austr í Arnessýslu. 

Séra Friðrik J. Bergmann hefir verið talsvert bilaðr a 
heilsunni lengst af síðan á kirkjuþingi í suruar. Og missí- 
ónarferðina til Roseau, sem um er getið í síðasta blaði „Sam,“, 
fór hann miklu fremr af vilja en mætti. Samkvæmt 
læknisráði tók hann sér hvíld frá sínum vanalegu störfum 
tveggja vikna tíina framan af Septembermánuði, fór að heiman 
frá sér til Detroit í Minnesota og dvaldi jrar. Fólk leitar mjög 
í það pláss á sumrum sér til heilsubótar. Séra Friðrik hresstist 
og styrktist líka talsvert við íerðina þangað Og er óskanda 
og vonanda, að sú heilsubót haldi áfram. 


Ahlainót fyrir þetta ár verða prentuð hér vestra, í Winnipeg. 
Væntanlega koma þau út fyrir lok Nóvembermánaðar. Allir hinir iukÍ- 
angengnu árgangar ritsins, sjö að töln, liafa prentaðir verið úti á ís- 
lancli, í Reykjavík. 


Sýnishorn af skrautlegum eyðublöðum undir hjónavígslu- og skírn- 
ar-skýrteini hafa ,,Sam.“ verið Send frá Garl Hirsch, 157 Priuce Sfc., 
New York. Hvert eitt kostar 25 cts., en 12 í einu $2.-10. 


„KENNARINN", mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðs,lu barna í sunnú- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn 13. Jónsson. Útg. S. Th, Westdal. 

,,ÍSAFOLD“, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
I Ameríku $1.50. Ilalldór S, Bardal, I 81 King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

„VERÐI LJÓS !“—• hið kirkjulega mánaðarril þeirra séra Jóns Ilelgasonar, séra 
Sigurðar P. wSívertsens og Haralds Nielssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg'og kostar 60 cts. 

,,SAMEININGIN“ kemr ut mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðisj fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), Eriðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 

VRENTSMIDJA LÖGliERGS — WINNITEG. 




